।। સબાતબ પરમો ઘમી।। 


શથી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીઠાર સમાજબું મુખપત્ર 


સં - ૨૦૪૯ | પોષ વદ- ૧૧] બુધવાર | તા.ઃ ૧૮.૦૧.૨૦૨૩ | 502 [૦0. : 1000 | [008.: -91 7801877774, -91 7718977774 | 5414121161121101041111૯0 9ટા1ળવાં।.૯૦।૧1 


૧000 મો આજનો ડિઝીટલ અંક આપ સદુ 
ના સમક્ષ મૂકતા નૌરવ અનુભવીએ છે. 


૦૧ બે આંકડા થી ૧૦૦૦ નાં ચાર આંકડા સુધી પહોંચનાર સમાજીક મુખપત્રક સનાતન ધર્મ પત્રિકા 


આજ પહેલા તારીખ ૧૯ એપ્રિલ 
૨૦૨૦ નાં રોજ સતત ચાલુ રહેલ લોકડાઉન 
વેળા પરસ્પર આત્મીય ભાવે જોડાયેલ રહીએ 
અને સમગ્ર ભારતના યુવા કાર્યકર દ્વારા વિવિધ 
જ્ઞાનવર્ધક પ્રવૃત્તિઓમાં જોડી તેના પરિણામ 
પ્રસ્‍તુત અને પ્રિન્ટ મીડિયા લગભગ લાંબા 
ગાળા સુધી બંધ રહેવાથી આ શ્રીસમાજ ની 
માસિક સમચાર માહિતી પત્રિકા એક બૂસ્ટર 
બનીને કાર્ય પ્રારંભ કરવામાં આવેલ. 

તે સમયનાં ખાસ ઉત્સાહી અને યસ 
હો જાયેગાનાં અભિગમ ધરાવનાર 
અમરતભાઈ નાકરાણી જેઓ સીઇઓ સનાતન 
પત્રિકા અને ચંદ્રકાંત છાભૈયા કનવીનર 
શ્રીસમાજ પ્રચાર પ્રસાર દ્વારા તે સમયે 
તાજેતરમાં જ મુંબઈ થી અમદાવાદ ખસેડાયેલ 
સનાતન ધર્મ પત્રિકાનું વહીવટી કાર્યલયમાં 
જગદીશભાઈ ભોજાણી અને અન્ય કાર્યકરો દ્વારા 
વર્ક એટ હોમનાં અભિગમ સાથે યુવાસંઘનાં તે 
સમયના પ્રવક્તા નિલેશ સુરાણી તલોદના 
ઉત્સાહ સાથે સમગ્ર ભારતમાં સનાતન ધર્મ 
પત્રિકાના સંયોજક ટીમ અને યુવાસંઘ 
પ્રવક્તાએ તેમજ એજ્યુકેશન અને ટેલેન્ટ હન્ટ 
ટીમ દ્વારા દરેક પોતાના કર્મઠ અભિગમ સાથે 
ડિજિટલ સ્વરૂપે પત્રિકા ને ઘર ઘર લોકપ્રિય 
અને યુવા વાંચક વર્ગનો ઇજારો પ્રાપ્ત થયો 
હોય એમ પણ અનુભવ્યું હતું. એમ કરતાં કરતાં 
લોકડાઉન પછી પણ અવિરત રોજ રોજની 
ઘટના પ્રસંગો ને વર્તમાન સમયની જરૂરિયાત 
સમજી ને સતત અવિરત ચાલુ રહેલ સનાતન 
ધર્મ પત્રિકા એક જાગૃત અને ઉજાગર નાં 
અભિગમ સાથે કાર્ય કરનાર માધ્યમ બન્યું જેને 
આજે ૧૦૦૦ મો અંક પ્રગટ કરતાવેળા હર્ષ અને 
ગર્વની લાગણી અનુભવીએ છે.. 

અમારા ઉત્સાહને ટકાવી રાખવા 
અને કાર્યને બિરદાવવા જે સતત પૂરક બન્યા 
તેઓએ પોતાની અલાયદી વેપાર વ્યવસાયની 
જાહેરાત આપીને દૈનિક પત્રિકાને સ્વાવલંબી 
બનાવી તેવાંનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ 
છે. સાથે સાથે યુવાસંઘ તે સમયના પ્રવકતા 
નિલેશ સુરાણી તલોદ દ્વારા રોજ રોજ જન્મ દિન 
નિમિતે શુભેચ્છા જાહેરાત આપીને દૈનિક 
પત્રિકાને ને નવચેતન આપ્યું અને કાર્યકરને 
પ્રોત્સાહિત કર્યા.. 

ખાસ સામાજિક દાન અને સમાજને 
ઉપયોગી થનાર વ્યક્તિઓને સત્વરે 
બિરદાવવાનું એક અનોખું માધ્યમ બની પ્રચાર 
પ્રસાર ટીમ સમાજ સહયોગી કાર્ય કરી શક્યા 
જેની ખુશી સહુને વિશેષ મળી.. 

સાથે સાથે માસિક પત્રિકાનાં સભ્યપદ 
મેળવનાર વાંચક વર્ગને પણ શુભેચ્છાનો ભાવ 
વ્યક્ત કરવાનું એક મધ્યમ બન્યું જે પણ દૈનિક 


પત્રિકાનું કાર્ય માસિક પત્રિકાનાં વિકાસ માટે કાર્ય 
કરતા સંયોજકને સહયોગી બની શક્યા. 
અવસાન નોંધની સમગ્ર ભારતના 
સંકલન સાથે એક વિશેષ માહિતી આપવામાં 
કચ્છ ન્યુઝ જેવા સોશિયલ વોટસઅપ મીડિયાના 
ગૃપને અત્રે અભિંદિત કરીએ તેઓના ટીમનો પૂરક 
સહયોગ મળ્યો. 
સનાતન જાગૃતિની અને તેને રોજ 
રોજ ઉજાગર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો અને દરેક ઘર 


114 [41 ૧૪૦ 


પ્રચારપ્રસાર 
119. 
816 

જાગૃત ઉજાગર 


॥| સનાતન પરમો ધર્મ ॥ 


_# 0% ૯8૮1૬.0004 ૦૪ 


આય: અનામ બપ. * 


1280011100 ઊતાડાળલડ મત. 1.4. 


માસિક પ્રથમ અંક ૧૧ ડિસેમ્બર ર૦૧૪ 


ઘર માં સોશિયલ મીડિયાના અનેક ગ્રુપ થકી 
મહિલાઓ સુધી રોજ રોજ સમગ્ર ભારતમાં થનાર 
પ્રવૃતિઓની માહિતી આગોતરી જાણકરી અને 
થયેલ આયોજનને સત્વરે વિશ્વસનીય જાણ 
માહિતી આપવામાં સમર્થ બનીને લોકો ઉપયોગી 
માહિતી આપો આપ પહોચાડવાનાં ૧૦૦૦ માં 
સતત અવિરત દિવસે સહુને અભિનદન સાથે 
આભાર વ્યક્ત કરીએ છે.. 


સેંગોટા (તામિલનાડુ) ખાતે યોજાયું 


ભારત 


દક્ષિણ 


૦ ર 


છેલ્લા ૬૩ વર્ષથી નિરંતર પોંગલ 

(મકર સંક્રાતિ) નાં ઉત્સવની છૂટ્ટીઓને ધ્યાને રાખી 

શ્રી દક્ષેણ ભારત ક.ક.પા. સનાતન સમાજની 

વાર્ષિક સામાન્ય સભા જ્ઞાતિના સ્નેહમિલન તરીકે 
યોજાતી આવી છે. 

આ વર્ષે દક્ષિણ ભારત ના ૧૦ ઝોન 

અંતર્ગત સેંગોટા ઝોન નાં સેંગોટા માં ।6ર 


રીસોર્ટનાં રમણીય વાતાવરણમાં 
હર્ષોલ્લાસથી યોજાઈ હતી. 

તા.૧૫ જાન્યુઆરીથી નાં સવારમાં 
સર્વ પ્રથમ, શ્રી દક્ષિણ ભારત મહિલા મંડળની 
વાર્ષિક સામાન્ય સભા યોજાઈ હતી, જેમાં 
દીકરીઓની પ્રતિભાને પારખવા અને તેમના 
ટેલેન્ટ ને પ્લેટફોર્મ આપવાના હેતુથી એક 
અનોખો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો. જેમાં 
અખિલ ભારત મહિલા મંડળનાં રજત જયંતિ 
પર્વની જાણકારી આપવામાં આવેલ હતી. 

ત્યારપછી ખુલ્લાં મંચ માં સમાજ 
વિકાસના વિવિધ વિચારો દર્શાવવા સભાજ જનો 
આગળ આવ્યા હતા, જેમાં વિશેષ રૂપો આપણી 
સમાજમાં વધતા જતા ફેશન અને વ્યશનને દુર 
કરવા બાબતે તેમજ લગ્ન પ્રસંગો માં દેખાદેખી 
પ્રસરેલી ખોટી રસમોને દુર કરવા બાબતે અનેક 
વાતો આવેલ હતી. 

સગપણ સમસ્યા અને સમાજમાં 
દીકરીઓ વધુ ભણતર બાદ કેરિયર બાબતે 
જેટલી ચિંતિત હોય છે એટલી ગ્રહણી તરીકે 
ચિંતિત નથી રહેતી એવી વાતો સમાજ જનો દ્વારા 
પ્રગટ થઈ હતી. 

રાત્રિના સેશન માં સેંગોટા સમાજ દ્વારા 
નાટકીય, દૃશ્યકળા તેમજ સંગીતમય ઢબે તૈયાર 
કરેલ આપણા કડવા પાટીદાર સમાજના 
ઈતિહાસને ખુબજ અદ્ભુત રીતે રજૂ કરતી બે 
કલાકની રસપ્રદ વિડિયો ક્લિપ દર્શાવવામાં 
આવેલ હતી. જેને સર્વે જ્ઞાતિજનો એ ખુબજ 
વખાણેલ હતું. 

બીજા દિવસનાં પ્રથમ શેશનમાં દક્ષિણ 
ભારત ઝોન સમાજના તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓનું 
સન્‍માન કરવામાં આવ્યું 

બીજા દિવસના સેશનમાં તેજસ્વી 
વિદ્યાર્થઓને સરસ્વતી પુરસ્કારથી સન્‍માનિત 
કરવામાં આવેલ અને સર્વ શ્રેષ્ઠ સનાતન રત્ન 
પુરસ્કાર ડો. જીતેશ મણીલાલ સાંખલ (11૫1 
ડપા૦૦૦1) ને અર્પણ કરવામાં આવેલ, જેઓ 
દક્ષિણ ભારત સમાજમાં પ્રથમ સર્જન ડોકટર 
બન્યા છે. દક્ષિણ ભારત સનાતન સમાજમાં આ 
વર્ષે પ્રોફેશનલ કોર્સ પૂર્ણ કર્યા હોય એવા બે ૯%, 
એક [18 અને એક ડોક્ટરેટ ઓફ ફિલોસોફી 
આઈ.આઈ.ટી બોમ્બે હતા. 

ત્યારબાદ સમાજ અગ્રણીઓ દ્વારા 
સમાજ વિકાસ માટેના વિચારો રજૂ કરવામાં 


ખુબજ 


શ્રી બિદડા પાટીદાર યુવા મંડળ અને શિ 


સનાતન સમાજનું સ્નેહમિલન 


આવ્યા હતા. કેન્દ્રીય સમાજના ટ્રસ્‍ટી દ્વારા 
આગામી અધિવેશન માં દક્ષિણ ભારતની એક 
ઝાંખી રાખેલ છે, જેમાં મહિલા મંડળ, યુવા મંડળ 
અને સમાજ એમ ત્રણેય પાંખો સાથે મળી આપણા 
વિભાગની ઝાંખી પ્રદર્શન તૈયાર કરવાનું છે, 
તેમજ તે અધિવેશન નાં ખર્ચને પહોચી વળવા 
રદ્દી સે સમૃદ્ધિ કાર્યક્રમમાં દક્ષિણ ભારતની સર્વે 
સમાજો પોતાનો સહયોગ આપે અને તે શિવાય, 
આ અધિવેશન માટે જે લોગો બનાવેલ છે તેનું 


સનાતન સમાજના ઈતિંહાસની 
પ્રતીતિ નાટ્યાત્મક 
પ્રસ્તુતિ દક્ષિણ ભારત ઝોન સમાજ 
1£-------ઝ 


કં 
સિંગોટા સમાજ દ્વારા આયોજિત 
મકર સંક્રાંતી નીમતે સામજિક 
ધક્ષિણ ભારતનું સ્નેહમિલન 


લૉંચિંગ બેંગલોર ખાતે કરવામાં આવ્યું જેમાં 
આપણા દક્ષિણ ભારત સમાજ ના 030 ગ્રુપ દ્વારા 
૨૧,૧૧૦૦૦/- જેવું માતબર દાન આપી સહયોગી 
બન્યા જે આપણા માટે ગૌરવની વાત છે. 

ત્યારબાદ, રામપર સમાજ અને 
અખિલ ભારત સમાજ દ્વારા મોકલવામાં આવેલ 
પત્ર જેમાં વાલજીભાઈ રંગાણી (સેંગોટા) દ્વારા 
રામપર સમાજના અગ્રણીઓ પર કરેલ કાનૂની 
કાર્યવાહીને પાછી ખેંચી લેવા તેમજ આવા સમાજ 
વિરુદ્ધ કાર્ય કરનાર સામે જરૂરી પગલાં લેવા 
આદેશ સહ અનુરોધ કરેલ. 

વાલજીભાઇ એ ચાર દિવસનો સમય 
માંગેલ ને ત્યારબાદ હું મારો નિર્ણય જણાવીશ 
એવું કહેવામાં આવ્યું હતું. 

અંતે આભારવિધિ બાદ રાષ્ટ્રીય 
ગીત ગાન સાથે સભા પૂર્ણ જાહેર થઈ હતી. 
પ્રચારપ્રસાર 

સંયોજક - 
અમરત ભાવાણી, 
ચેન્નઇ 


જાગૃત ઉજાગર 


માસિક અંકનાં કાર્યકર વડીલ 
(કાવારા) કાંતીભાઇ રામાણી અને અનેક 
સહયોગીઓને અંક માટે સરળતા આપતા અને 
સતત પૂરક બનતા એવા એક એક યુવા 
થનગનતો ગર૦ નાં પદ સોભવતા જેવાકે ધ્રુવ 
સાબર, બીજોય પેટલાદ, મનોજ ચીખલી, ચેતન 
રાજકોટ, મનોજ મૂછાળો કચ્છ, જીતેશ કચ્છ, રીના 
પુણે, અંજુ ખારઘર, જીતેન્દ્ર કાર્યાલય, નમિતા 
ગોવા જેના મિશન અભીમન્યુંનાં સેવા આપતા 


5૩૦ સનાતન ધર્મ દૈનિક અંક 
1,000 માં અંક પ્રકાશિત કરવા જઈ રહ્યા છે 
ત્યારે આ સફરમાં સાથ સહકાર આપનાર 
બધા કાર્યકર્તાઓ ને ખુબ ખુબ અભિનંનદન 
અને ભવિષ્યમાં પણ આવી રીતે સાથ 
સહકાર આપતા રહેશો એવી આશા સાથે. 


[૦ 


ફરી એક વાર આપસૌ ટીમ ને 
ખુબ ખુબ અભિનંનદન 


શ્રી અખિલ ભારતીય 
કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
(મહામંત્રી, પરસોતમભાઈ ભગત.) 


2 
કક ચનાતનબ ઘર્મ પાષિકા 


કૉ પ વાયરસ કોવિક-૧૯ સંદભે વ્હાલા જ્ઞાતીજનતો તે અપીલ 


લોકડાઉન માં પલ્ર માનવતા મહેકી 
શળવાલ: ચૌસંગબાઈ પતી, ડંદસ -સુસન 


દૈનિક ડિજિટલ પ્રથમ અંક ૧૯/૦૪/ર૦ર૦ 
“-----------------------: 


મેન્ન્ટર જેવા ઊગતા અને આથમતા બધાજ 
સમાજીક ભાવનાથી જોડાયેલ સહયોગી બન્યા 
અને તેઓની સામાજિક વ્યવસ્થામાં જોડાયા તે 
ઉમદા અને કાબિલેદાદ કાર્ય કરવાની અને 
નાનકડી પણ બાબતને સહુ સમક્ષ પ્રચાર પ્રસાર 
કરવાને કારણે અનેક નવયુવા કાર્યકરનું 
મોટીવેશન કરવામાં આ દૈનિક પત્રિકા માધ્યમ 
બન્યું. સમયની સ્પીડ સાથે ટેકનોલોજીનો સદ 


ઉપયોગ આજનું મીડિયા જગત સાથે તાલ 
મેળવી એક સવિશેષ કાર્યની પ્રતિભા ઊભી 
કરનાર સહુને અભિનદન. 

યુવાસંઘનાં વર્તમાન અને પૂર્વ અગ્રીમ 
લીડરની અને તેમના ટીમવર્ક સદા પૂરક અને 
સહયોગી બન્યું છે કેમકે તે આવનાર આવિષ્કારને 
અમલીકરણ કરવાના અભિગમનાં મેન્ડેટની ટીમ 
છે. 

સ્થાનિક અમદાવાદ ઝોન સમાજના 
અગ્રણીઓ અને કાર્યકરો જેઓ સત્વરે પૂરક 
બનીને વ્યવસ્થાનાં સહયોગી બન્યા છે. ઓફિસ 
સ્ટાફ જે દૈનિક માટે કાળજી રાખી રોજ પ્રગટ થયા 
કરે તે માટે મથ્યા છે ને પ્રગટ કરવામાં સમય 
બદલાયો છે પણ દિવસ નથી બદલવા દીધો 
એવા પૂરક બનનાર નો આભાર વ્યક્ત કરવો રહ્યો 

આકસ્મિક સજોગોમાં પ્રગટ કરવાનું 
અઘરું બને તે સમયે કૃણાલ પટેલ જે પેટલાદ 
આણંદ ને કહીએ તો પોતાની રુચિ નાં કારણે 
ક્યારેય નાં નથી પાડી ને દિવાળી કે અન્ય 
મુશ્કેલીમાં ડિટીપી નું કાર્ય કરી આપનાર ૧૦૮ 
ની ભૂમિકાની એણે સેવા આપી છે જેની નોંધ અત્રે 
લેવીજ રહી... 

શ્રીસમસાજની એક પ્રચાર પ્રસાર 
સમીતીને સતત પ્રોત્સાહન અને પ્રેરણા આપતા 
શ્રીસમાજના કર્મઠ પ્રમુખીય અગ્રણીઓ દ્વારા 
પ્રોત્સાહન મળ્યું જેથી આ ૧૦૦૦ મો આજનો અંક 
એમને અર્પણ કરતા ગર્વની લાગણી અનુભવીએ 
છે. 

આ ડેઇલી ડિજિટલ કાર્ય ને સતત 
કરવુ અને ટકી રહેવું એ પરસ્પર સહયોગ વિના 
અશકય છે તેમાં કાર્ય કરનાર સર્વના નિયમિત 
કસરત કરવાથી જેમ શરીર મજબૂત અને સ્વસ્થ 
બને તેમ દૈનિક પત્રિકા પણ નિયમિત સ્વસ્થ રહે 
તેવો ભાવ પ્રભાવ સદભાવના વ્યક્ત કરનાર 
તમામ પ્રકારના સનાતની ભાઈઓનાં સંગઠનનું 
એક વિશ્વસનીયતા પુરવાર કરતું માધ્યમ બન્યું 
છે. જે આગામી સમયમાં વિવિધ ભાષામાં 
ડિજિટલ સ્વરૂપે પત્રિકા પ્રગટ કરીને ભારત અને 
વિશ્વમાં વસતા સનાતની પરિવારને તાજા અને 
સાચા સમાચાર અને માહિતી પોતાની ભાષામાં 
આપી સમાજને એકજૂટ કરવાનો વૈશ્વિક કાર્ય પણ 
કરવામાં આવશે. જરૂર આપ સહું પૂરક બની 
સહયોગી બનશો એવા અભિગમ સાથે કાર્ય 
કરનાર એક પ્રેસ નોટ આપનાર સંયોજકને 
આભારી છે આ આજનો ૧૦૦૦ મો અંક અને ચાર 
અંક નાં આંકડામાં પહોંચાડનાર સંખ્યા અવિરત 
અને સતત જાગૃત અને ઉજાગર સનાતન ધર્મ 


પત્રિકાનાં તમામ સંયોજક... પ્રચારપ્રસાર 
સંયોજક - 
શ્રીસમાજ પ્રચાર પ્રસાર છ 
અને મેનેજમેન્ટ સમીતી. 

જાગૃત ઉજાગર 


હરદા સમાજ દ્વારા 
ઠંડી સામે એક્શન અને રક્ષણ 


તારીખ 13/1/2023 શનિવાર ના 
કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજ હરદા 
(મ.પ્ર) દ્વાર દર વર્ષ ની જેમ આ વર્ષે પણ સમાજ 
ના ભાઇઓ દ્વાર આ કડ કડાતી ઠંડ મા ઢોસા 
વિતરણ ના પ્રોગ્રામમાં સહ પરિવાર સાથે સવારે 
07 વાગે સમાજમા એકત્રીત થઈ ને 11 
ગાડીઓમા જરૂરત ના સમાન જેમ કે 700 ગરમ 
સિરખ, બિસ્કિટ, 400 કોપી, 400 પેન, અનાજ સાથે 
લઈ ને આદિવાસીઓના ક્ષેત્ર મા વિતરણ કરવા 


જુ 


ગયા હતા. સમાજ ના અધ્યક્ષશ્રી વિનેશભાઇ 
સોમજીયાણી, મંત્રી રવીલાલ ભગત ને સમાજની 
કારોબારી સભ્યોને વનવિભાગના 
આધિકારીઓના માર્ગદર્શન મા સર્વપ્રથમ 
ટેમાગાવ મા ગૌશાળા મા ગરમ ઢોસાનુ વિતરણ 
કરવામા આવ્યુ હતુ. 

ત્યારબાદ જંગલો માં આગણ વધતા 
બીજ ગામ બોથી મા જરૂરત ને નાના બાળકોને 
કોપી ને પેન ને ઢોસા વિતરણ કરી ને જગલના 
પગદડી ના રાસ્તે ગાડીઓ લઈ ને આગલા ગામ 


મધ્ય મહારાષ્ટ્ર રીજીયન 
મિશન અભિમન્યુ, અપૂર્ણ 
નહિ પરિપૂર્ણ 


મિ દિ 
શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવા મંડળ 
તપોવન પંચવટી નાશિક દ્વારા બાળ સંસ્કાર કેન્દ્ર 
માં રવિવારના દિવસે મકર સંક્રાંતિ મનાવવામાં 
આવી હતી. 
તો તેમાં બાળકોને ઝંકાર,સરસ્વતી 

વંદના, શ્લોક રમતગમત, એક્સરસાઇઝ 
કરવામાં આવ્યું હતું. 

અને પછી મકરસંક્રાંતિ સ્પેશિયલ 
પતંગો અને તીલગુળ આપવામાં આવ્યું હતું. 

તો આ રીતે બાળ સંસ્કારના બાળકોએ 
મકરસંક્રાતિ નું સેલિબ્રેશન કર્યું. 


શ તથા આરોગ્ય સમિતિ આયોજિત 


ત્રીજો મકરસંક્રાં 


--ડ-ક: ગ-ર... 


ષન 


પૂર્વ કચ્છ રીજીયનના માંડવી 
ડિવિઝન દ્વારા બિદડા ગામે શ્રી બિદડા પાટીદાર 
સનાતન યુવક મંડળ અને શ્રી બિદડા પાટીદાર 
શિક્ષણ તથા આરોગ્ય સમિતિ દ્વારા તારીખ: 
૧૪/૦૧/૨૦૨૩, શનિવાર મકરસક્રાંતિ તહેવારના 
રોજ ત્રીજો મકરસંક્રાંતિ રમત મહોત્સવ ઉત્સાહભેર 
ઉજવવામાં આવ્યો.. 

જેમાં સમાજના નાના મોટા ભાઈઓ 
બહેનોએ બહોળી સંખ્યામાં ઉત્સાહભેર ભાગ 
લીધો. 

સૌપ્રથમ સવારે 8:30 વાગે દીપ 
પ્રાગટ્ય કરીને કાર્યક્રમને ખુલ્લો મુકવામાં આવ્યો 
તેમજ સ્પોર્ટ્સ મશાલ જ્યોત પ્રગટાવીને 
ખેલાડીઓ દ્વારા રનર અપ કરવામાં આવ્યું. 

ત્યારબાદ વિવિધ એથ્લેટીક્સ રમતો 
જેવી કે દોડ, લાંબીકૂદ, ઊંચીકૃદ, ગોળાફેક, ચક્રફેક, 
બરછીફેંક, કબડ્ડી, ખોખો, ચેસ તેમજ લીંબુ ચમચી, 
રસ્સા ખેંચ અને સંગીત ખુરશી જેવી મનોરંજક 
રમતો રમાડવામાં આવી. જેમાં સમાજના ભાઈઓ 
તથા બહેનોએ વિવિધ રમતોમાં પોતાના કૌશલ્ય 
દેખાડ્યા. 

બપોરે ભોજન બાદ રસ્સાખેચ ની 
રમતોમાં સૌ નાના, મોટા તેમજ વડીલોએ 
સ્પર્ધાની સાથે મનોરંજન મેળવ્યું હતું. 

રસ્સાખેચની ફાઈનલ નો શુભારંભ 
માંડવી મતવિસ્તારના ધારાસભ્ય શ્રી 
પલૂસ યુવા મડળ દ્વારા 
8 
ક્રિકેટ ટુનામેન્ટ 

શ્રી છત્રપતિ શિવાજી 
કપનું આયોજન 


શ્ય (ર ની 11 
કઃ ફૂ 


મહારાજ 


તારીખ ૧૫/૦૧/૨૦૨૩ ના આ કપનું 
આયોજન કરવામાં આવેલ.જેમાં પલૂસ સમાજના 
યુવા ભાઈઓની ૦૪ ટીમો અને બહેનો ની ૦૨ 
ટીમોએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો.. 
ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત સમાજ ના પ્રમુખ શ્રી 
રતિલાલ જીવરાજ લીંબાણી ના હસ્તે શ્રીફળ 
વધારીને કરવમા આવેલ હતુ. 

આ ટુર્નામેન્ટમાં સમાજના સૌ 
સભ્યોએ, બાળકો,વડીલોએ ઉત્સાહથી રમતને 
માણી તેમજ સૌએ સ્નેહ ભોજનનો લાભ લીધેલ 
હતો.. 
અંતમાં વિજેતા ટીમને ઇનામો આપવામાં આવ્યા. 


પ્રચારપ્રસાર 
નવીનભાઈ પલુસ 


ઉડે વિ 
ઊ 110 


હ 
રા? જાગૃત ઉજાગર 


ઝુ ઇક્ઝઝરઝ 


સ્વ: વેલજીભાઈ 
પ્રેમજીભાઈ વાલાણી 
ઉમર: 50 વર્ષ | તા. 17/01/2023 
કચ્છમાં ગામ વિથોણ 
(સ્થાનિક) 


સ્વ: શંકરભાઈ (હસમુખભાઈ) 
રમણીકભાઈ સાંખલા 
ઉમર: 51 વર્ષ | તા. 17/01/2023 
કચ્છ માં ગામ નખત્રાણા, 
જુનાવાસ (સ્થાનિક) 


અનિરુદ્ધભાઈ દવે ના હસ્તે કરવામાં આવ્યો. 

સાંજે સાડા ચાર વાગ્યે સમાપન 
કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો. જેમાં વિવિધ 
રમતોમાં વિજેતા થયેલ પ્રથમ,દ્વિતીય અને 
તૃતીય નંબરના વિજેતાઓને સન્‍માનિત કરવામાં 
આવ્યા. 

શિક્ષણ સમિતિના પ્રમુખ વિપુલ 
સેંઘાણીએ ઉપસ્થિત સર્વે મહાનુભાવોનું શાબ્દિક 
સ્વાગત કર્યું અને પ્રાસંગિક પ્રવચનમાં રમત 
ગમત આપણને જીવન જીવવાની પદ્ધતિ 
શીખવાડે છે એમ જણાવી નાના-મોટાં સૌને 
ઉંમરના બાધ વિના રમતોત્સવમાં ઉત્સાહથી 
ભાગ લેવા બદલ બિરદાવ્યા હતા. 

માનનીય ધારાસભ્યશ્રી અનિરુદ્ધભાઈ 
દવે દ્વારા સમાજની રમતોત્સવની પહેલને 
આવકારતા મન*ચિત્ત એકાગ્ર કરવા માટે રમતનું 
ખૂબ જ મોટું યોગદાન રહેલું છે એમ જણાવ્યું હતું. 
ઉપરાંત ગૌ-સેવા, ગરીબોની સેવા, જળસંચય 
બાબતે પણ સમાજજનોને આગળ આવવા માટે 
પ્રેરિત કર્યા હતા. આ સિવાય સૂચિત ગામના રોડ 
રસ્તાઓ સમારકામની પણ ખાત્રી આપી હતી. 

યુવક મંડળના પ્રમુખ દિનેશ પારસિયા 
એ રમત મહોત્સવ માં ભાગ લેનાર સૌ 
ખેલપ્રેમીઓનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. 

મકરસંક્રાંતિ રમત મહોત્સવ ના મુખ્ય 
દાતા સ્વ.ડાહિબેન ધનજી છાભૈયા, હ.શામજીભાઈ 


ઉ શ્રી હફમીળારાયણા#્વામ્‌ં તમ: ॥ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ ટ્રસ્ટ ફંડ (મુંબઈ) 
પ્રેરિત 


॥ સગાઝગ પરમો ધર્મ જ પ થી ઉળિવાથ કમ: ॥ 


પ.પૂઃભારતી દીદી”ના 
સાનિધ્યમાં“સંધ્યાપાઠ” 


જય લક્ષ્મીનારાયણ સાથે જણાવવાનું કે 
આગામી સંધ્યાપાઠ“ભારતી દીદી'ના સાનિધ્યમાં 
બુધવાર, તા. ૧૮-૧-૨૦૨૩ ને પોષ વદ ૧૧ના 
સાંજે ૩.૩૦ થી ૫.૩૦ વાગ્યા સુધી 
ઘાટકોપર પાટીદાર વાડી માં બીજે માળે 
ડાઈનીંગ હોલમાં રાખવામાં આવેલ છે તો દરેક 
ભાવિક ભક્તોને સત્સંગ 
દર્શનનો લાભ લેવા હાર્દિક આમંત્રણ છે . 
ક લી. હરિ ૩ઝંપરિવાર 
'વાલરામ સત્સંગ મંડળ (ઘાટકોપર) 
નોંધ : દીદીના ઉતારાનો લાભ ઉમેશભાઈ નાથાણી ને મળેલ છે. 


ઘાટકોપરમાં ઘરે પધરામણી માટે ઉમેશભાઈ નાથાણી નો સંપર્ક કરશો 
ફોન : 98201 35090 


મહા પ્રસાદની વ્યવસ્થા રાખેલ છે. 


એન્ટાર્કટિકામાં મરનાર રોબર્ટ સ્કોટની ડાયરી મળી 

દક્ષિણ ધ્રુવ પહોંયવાના દુર્ગમ 
પ્રવાસમાં પોતાના બેઝ કેમ્પથી 
એન્ટાર્કટિકા વેસ્ટલેન્ડ જવા માટે 
નીકળ્યાને ૮૧ દિવસ પછી બ્રિટિશ 
રોયલ નેવિના કેપ્ટન રોબર્ટ ફાલ્કન 
સ્કોટ અને તેમના ચાર સાથીદારો 
[| વર્ષ ૧૯૧૨ના જાન્યુઆરીની ૧૮મી 

તારીખના દિવસે દક્ષિણ ધૂવ પર 
પહોંચ્યા હતા. પરંતુ આ સ્થાને 
સૌ પ્રથમ પહોંચી બ્રિટનનું ગૌરવ 
વધારવાની તેમની ઇચ્છા પાર પડી ન હતી. કારણ કે તેઓ ત્યાં 
પહોંચ્યા ત્યારે તેમને લખાયેલો એક પત્ર જોયો. તે પત્ર સાહસિક રોનાલ્ડ 
એમન્ડસન દ્વારા લખવામાં આવ્યો હતો. તે તેમનાથી ૩૬ દિવસ વહેલો 
આ વેરાન અને બર્ફીલી જગ્યા પર પહોંચી ગયો હતો. પત્રમાં લખાયેલો 
શબ્દેશબ્દ કરુણાંતિકાનો ચિતાર આપતો હતો. નિરાશ વદને ૮૦૦ 
માઈલની મુસાફરી કરીને પાછા ફરતા હતા ત્યારે તેમનાં ખાધા ખોરાકી 
ખૂટી પડતાં અને તીવ્ર ઠંડી પડતાં તે બઘા મૃત્યુ પામ્યા. તેમની શોધ 
કરવા નીકળેલી ટૂકડીને નવેમ્બરમાં તેમના મૃતદેહો પ્રાતત થયા અને 
સ્કોટની ડાયરી પણ મળી હતી. આ ડાયરીમાં એવું લખ્યું હતું કે આ 
મારા અનુભવોની મારા હસ્તે લખાયેલી છેલ્લી નોંધ છે. 


જળ ઉન્રગર 


સ્વ. શ્રી રવજીભાઈ 
વાલજી પારસિયા 
ઉમર: 78 વર્ષ | તા. 17/01/2023 
ગામ- રામપુરા કંપા (ગુજરાત) 
હાલે - રાહુરી, મહારાષ્ટ્ર 


સ્વ: શાંતાબેન 
વસ્તારામભાઈ પદમાણી 
ઉમર: 73 વર્ષ | તા. 18/01/2023 
કચ્છમાં ગામ વિથોણ 
હાલે બાલાંગીર, ઓડિશા 


પ્રચારપ્રસાર 
ઊ 
જ ળિ 

જાગૃત ઉજાગર 


સ્વ: ચંદુભાઈ 
હરીભાઈ સેંઘાણી 
ઉમર: 46 વર્ષ | તા. 17/01/2023 
કચ્છ માં ગામ નખત્રાણા, 
નવાવાસ (સ્થાનિક) 


પ્રચારપ્રસાર 
ઊ 
જિ 

જાગૃત ઉજાગર 


તક 1.1. 90003૨૭ ---- 


₹ ૮૪૨ 1344₹૬:5553₹954 ૦૮ ૪૦૦ ##૯૦ળઇડદ 


1ત૬1૩૦1-૩1૩કાં રિઘતંતા૩1: 9979352929 


41.1૬ 111 ણદર 2૪1: 1૬19- 


£૬.,%૬#1:₹૬#1. .%ક0 ૬1ર૦-૨૨૮૯ 
₹મ૦૦રઃ5 ૬:૦૨ "૪૪૦૦૬. શબ્દ 


જાદારક્તાઇ-૬૪૬૫૬૪/૭૪ | ઇ1દરદ-૬૯૬૧%-૪-૧૭? | દ૪ઘ#ણરકછદ ૬: 


1117ણદર 110113૦ર1-૬ ર ./“ પ૩ બ૦રબ્દાર ડઇ#ઝગઞા_।દ રડ 


#4૬₹:/%0 ૦11૮૬૬ 
5૫૫૪૦૪» ₹₹૦. 186/187 શગ૦ ₹4૦. € 
વ્યા્તા0તાપ્છા' - 370 2014. વપદ્તા3, વ્ઘાંલત્યદ - 10તાંઝ. 


તિ રમત મહોત્સવ 


અને સ્વ.ધનબાઈ નાનજી સેંઘાણી, હ.જયંતીભાઈ 
રહ્યા હતા. તેમજ દરેક રમતના દાતા અને 
સહયોગી દાતાનો આર્થિક સહયોગ મળ્યો હતો. 
સ્થાનિક બિદડા સમાજના પ્રમુખ 

શામજીભાઈ છાભૈયા અને મંત્રી અમૃતભાઈ 
રામાણીએ યુવક મંડળ તેમજ શિક્ષણ સમિતિની 
આ સુંદર આયોજન વ્યવસ્થા બદલ શુભેચ્છા 
પાઠવી હતી. 

સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન હિતેશ 
સેંઘાણી અને પિયુષ લીંબાણી એ કર્યું હતું. 

આભારવિધિ માં યુવક મંડળના 
ઉપપ્રમુખ નિલેશભાઈ સેંઘાણીએ સમગ્ર કાર્યક્રમ 
દરમિયાન કાર્યરત રહેલી વિવિધ સમિતિઓ, 
દાતાઓ, ખેલાડીઓ, નિર્ણાયકો નો આભાર વ્યક્ત 
કર્યો હતો. આ કાર્યક્રમ માં સનાતન ધર્મ પત્રિકા 
સામાજિક આખબાર નાં સંયોજક પિયુષ 
લીંબાણીની ઉપસ્થિતિની નોંધ લેવામાં આવેલ 
હતી. 


સમગ્ર કાર્યક્રમની વ્યવસ્થા યુવક 
મંડળના સભ્યો તેમજ શિક્ષણ તથા આરોગ્ય 


સમિતિએ સંભાળી હતી. 

સંયોજક: ડી 1 મિન્જિ 
પિયુષભાઈ લિંબાણી ક્ક્ઝે 0 
(ગામ: બિદડા) 


બિદડા પાટીદાર સમાજનો રમત ાહત્સવની ઉજવણીમાં 
ધારાસભ્ય અનિરુદ્ ધવે 
અને અન્ય મહાનુભાવો. 


હાં 


વિદેશમાંપ્રેમ,સવદેશમાંલગનઃ ગલે સપનું પૂરંકરવા 


આમા પોચિયા ને વનવિભાગ દ્વાર સમાજ ના સર્વે 
નુ સ્વાગત કરી ને નાસ્તો કરવામા આવ્યો હતો 
ત્યાર બાદ સ્કુલ મા બાળકો ને કોપી પેન ને ગામ 
મા ઢોસા વિતરણ કરવામા આવ્યા હતા. 
બપોરે એક મંદિર મા વૃક્ષના નીચે 
બેસીને સાથે લાવેલ ભોજન આપસમા વિતરણ 
કરી ભોજન નો આનદ લીધો હતો. 
ત્યારબાદ આગળ વધતા ગામ 
માન્નાસા, રવારી, ડોગ, જવારદા, મુર્ગી છોટી 


| 


કરવામા આવ્યુ હતુ. 
સાજે વિતરણનુ કાર્ય પૂર્ણ કરીને 

જગલના રાસ્તે હરદા પહોંચ્યા હતા. 
મકર સક્રાતિં ના રવિવારના મા નર્મદા 
ના કિનારે પણ જરૂરતમંદ ને સમાજ દ્વાર ઢોસા નુ 
વિતરણ કરવા મા આવ્યુ અને સમાજ ના 
ભાઇઓ દ્વાર આ પ્રકાર ના માનવતા નાં ઉમદા 
કાર્યો કરતા રહે છે.. ધળા 
દિલીપ પોકાર, હરદા 


1(* 
ઝિંઝિ 
જ્ઞગૃત ઉશ્રગર 


શ્રીસમાજ નાં પ્રમુખ 
સેવકની નાગપુરમાં 
ગૌ-શાળા ની મુલાકાત 


આજ તા.૧૭.૦૧.૨૩ શ્રી 
અ.ભા.ક.ક.પા.સમાજ (નખત્રાણા) કેન્દ્રીય 
સમાજના પ્રમુખશ્રી અબજીભાઇ કાનાણી એ 
પોતાના નાગપુર પ્રવાસ દરમ્યાન ભારતી 
દિદી ગૌશાળા સંસ્થા નાગપુર ની મુલાકાત 
લીધેલ. ગૌશાળા સંસ્થા વતી એમનું શાલ તથા 
સ્મૃતિ ચિન્હ આપી સન્‍માન કરવામાં આવેલ 
તેમજ સંસ્થા દ્વારા ચલાવવામાં આવાતી 
ગૌસેવાની સંપૂર્ણ જાણકારી આપવામાં 
આવેલ.જેમાં 600 જેટલી ગાયોની સેવા કરવામાં 
આવે છે. જેના ખર્ચને પરિપૂર્ણ કરવા માટે પુરા 
ભારત ભરમાંથી દાન દાતાઓ દિલ ખોલીને 
દાન આપે છે.વડિલશ્રી અબજીભાઈ એ ગુજરાત 
બહાર પ્રથમ આપણાજ ભાઈઓ દ્વારા સંચાલિત 
ભારતીદિદી ગૌશાળા સંસ્થાના ગૌ સેવાનાં 
માનવજીવન ને પૂરક બનતા આ મહાન કાર્યની 
સરાહના કરેલ તેમજ આ મહાન કાર્ય માટે 
નાગપુર સમાજ તેમજ ગૌ શાળાની સંપૂર્ણ 


કારોબારીને ધન્યવાદ આપેલ. 
આ 


શ્રી 
અ.ભા.ક.ક.પા.સ.વિદર્ભ ઝોનના પદાધિકારીઓ 


પ્રસંગે 


ભીમજીભાઈ સેંઘાણી, રસિકભાઈ ચોપડા, 
પ્રકાશભાઈ(બલારશાહ વાળા) તથા માં 
ઉમિયાધામ નાગપુરના જીવરાજભાઈ તેમજ 
ગૌ-શાળા ના પદાધિકારીઓ અને અન્ય 
મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહેલ હતા. 

આજે ૧૮ તારીખ ને બુધવારે, બપોર 
પછી 3.00 કલાકે નાગપુર સમાજ અને ઘાટરોડ 
સમાજ એમ બન્ને સમાજની બન્ને પાંખો યુવક 
મંડળ તેમજ મહિલા મંડળ સાથે પાટીદાર 
ભવન, લકકડગંજ, નાગપુરમાં માં મીટિંગનું 
આયોજન કરવામાં આવેલ છે. જેમાં તેઓ દ્વારા 
આવનાર સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવની અને 
સનાતની ગૌરવનો શંખનાદ કરવામાં આવશે.. 
સંયોજક - 


પ્રચારપ્રસાર 


મૂળવંતરાય પટેલ. ક 
ઊ 
નાગપુર જાગૃત ઉજાગર 


વલસાડમાં ગૌ-શાળામાં 
ગૌમાતા પૂજન કાર્યક્રમ 
(અગ્નિવિર) 


કાછ (.- 
વલસાડ ખાતે અગ્નિવીર. 
( 416૯-47 ) સંસ્થા દ્વવારા ચાલતી ગૌ 
શાળા માં આજે ઉતરાયણ નિમિતે ગૌ પૂજનનો 
કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલ. 
જેમાં વલસાડના ધારાસભ્યશ્રી 
ભરતભાઈ પટેલ સાહેબ , નનકવાડા ગામના 
પ્રથમ નાગરિક સરપંચશ્રી, અગ્નિવીર ના 
પ્રમુખશ્રી અને તેમની સમગ્ર ટીમ વલસાડ , વાપી 
, ભીલાડ, ડુંગરી તેમજ અન્ય ગામ થી તેમજ 
કરછી સમાજના અગ્રણી બાબુભાઇ રૂડાણી , 
સમાજ સેવક બકુલભાઈ ,દિલીપસિંહ બાપુ , 
જાડેજા સાહેબ ,તેમજ ભાનુશાળી , કરછી, ગઢવી , 
ચારણ અને વિવિધ સમાજના અગ્રણી અને ગૌ 
ભક્તો અને રાષ્ટ્ર ભક્તો મોટી સંખ્યા માં હાજર 


રહી પ્રસંગ ની શોભા વધારી હતી. રાટે 

બાબુભાઇ રૂડાણી, તિ 

વલસાડ છિ 
જાગૃત ઉજાગર 


મોર્ટેલિયન વરરાજા જાત લઈને ગીર સોમતાથ આલા 


જૂનાગઢ, તા.૧૭ લગ્નગ્રંથિના બંધનમાં જોડાયો હતો. 
હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં લગ્નના બંધનને 
ગણવાની સાથે 
પ્રસંગની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. 
ત્યારે મૂળ ગુજરાતી એવા જૂનાગઢ 
જિલ્લાના માંગરોળ ગામના રહીશ 


સાસણ ગીરના રિસોર્ટમાં પુ 
મુજબ ગુજરાતી એનઅઆરઆ 
લગ્ન ઓસ્ટ્રેલિયન યુવક સાથે કરવામાં આવ્યા 


દિગેનભાઈ નાગર કે જેઓ પરિવાર 
સાથે ઘણાં વર્ષોથી ઓસ્ટ્રેલિયામાં સ્થાયી 
થયા છે. ત્યારે દિગેનભાઈની પુત્રી 
કે જેનું નામ "નમી" છે તેનું સગપણ 
ઓસ્ટ્રેલિયાના યુવક "ટોબન” સાથે 
નક્કી થતાં બંને પરિવારોમાં સગાઈની 
ખુશી હતી. સગપણ બાદ દીકરીના પિતા 
દિગેનભાઈ નાગરે એવી ઈચ્છા વ્યક્ત 
કરી હતી કે, અમે મૂળ ગુજરાતી છીએ. 


વિશ્વમાં પ્રખ્યાત સાસણ ગીરના 

રિસોર્ટમાં હિન્દુ રીતિરિવાજ મુજબ મૂળ 

ગુજરાતી પીર દીકરીના ઓસ્ટ્રેલિયન 

યુવક સાથે અનોખા લગ્ન થયાં હતાં. 
ટો 


પવિત્ર 


ઝા 
નવદંપતી બંને ઓસ્ટ્રેલિયાના રહેવાસીઓ 
હોવા છતાં દુલ્હનના પિતાની ઈચ્છા પૂર્ણ 
કરવા અર્થે બંને પરિવારો સાત સમંદર 
પાર કરી સાસણ ગીરમાં લગ્ન કરવા 
અર્થે આવ્યા હતા. આ લગ્ન સમારોહમાં 
ઓસ્ટ્રેલિયન દુલ્હો ઘોડા પર ચડવાની 
સાથે રાસે રમ્યો, પીઠી ચોળાવવાની 
સાથે રંગેચંગે સાત ફેરા ફરીને 


જેથી અમારી એવી ઈચ્છા છે કે, પુત્રી 
નમી અને ટોબનનાં લગ્ન અમારી [હિંદુ 
સંસ્કૃતિની પરંપરા અને વિધિ મુજબ 
અમારા વતન ગુજરાતમાં થાય તેવી 
લાગણી યુવકના પરિવાર સમક્ષ વ્યક્ત 
કરી હતી. આ ઈચ્છાનો યુવક ટોબનના 


રીતિરિવાજ 
ની દીકરીના 


ઉત્સાહથી 


પરિવારે હરખભેર સ્વીકાર કરીને હામી 
ભરી હતી. 

ત્યારપછી બંને પરિવારો લગ્ન 
પ્રસંગની તૈયારીઓનું આયોજન કરી 
રહ્યા હતા. જેમાં મકરસંક્રાંતિ બાદ શુભ 
મુહૂર્તમાં મકરસંક્રાંતિના બીજા દિવસે 
શુભ મુહૂર્તમાં સાસણ ગીર ખાતે આવેલા 
સુખસાગર રિસોર્ટમાં લગ્ન પ્રસંગ 
કરવાનું નક્કી થયું હતું. 


ઉ#નણ-#%ઝ ૦-૬-૫1૯૬ 
ડા1ં [તાત /તા1 111101, 5૭111૫૦ [40. 186/187, શબ 140. 7,8,9, €॥પવપત 
ઉતાાવ॥॥તાત્વાળ1 - 370201, ।વાધ૦11, ઉપાંતાતા - 10વાંત. 
121૦૬51૩001 તાં વિપતતા॥ં - 1010. 4-91 99791 57883 


છણાર.-&૫૮ત ૦૬૬૪1૮૬: 


1. 0પ1400/75&0 - #ળહ૩ણપાપ&#ાત 
1વંડા1૦છા૧ાં - 11૦0. 4-91 94826 95508 


2. ઉ1૪0દ૩/4053૩ - 1દા &1હરઉ&ાહ& 
811ત૫/€5110૭ાતાં - 110. 4-91 78934 59459 


૩3. દદાપ્રપ્ર&7। - 17 1।1.॥4/ગ્ઇ 
પ્ાપ્ટાઃઝાતાં - 110. 4- 91 98843 12266 
“તા તાલંગાતાં - 110. 4-91 98413 88663 


4. પ1.1/4૪૫૪&ઝ& - &શપ્ણાણ& છળણ/#૩0દડ 
3ત|૦511ંાતાં - 110. 491 78428 05202 


5. (#1&00&0 - ૦0& : ।લાતાણાતાં - 110. 4-91 70202 74705 


સાર/0ળઇાલાન દ॥પ1 121૨15 


£૬:2૯૪૦1 ૬ર .'ષ૦ 11017ણદાર 1(# 13૦ર 1 ૬:ર 


(4૬/0૪ ૦11૯૬ 
₹1દ ₹4૦. 3. ૯૩૮૦પતમ્ત ₹1૦0૦૮, શગ૦ ₹૦. 26. 
5૦૦૬૫૦૮ - 3, '#/ઇત ૯1પ્રપ્ય%/ક #'ઞઝઝ્યતધત્ક્છામદ, બયાતમ્તાપ્રંતાપ્ટ્ઝ#૪૩ 
1૬1,૬૮43 204. 
દ૩રાપ્યતઝદાઝપ્ઝાં રરઘાતઝત#માં - (7૦. *૦૧1 ૦૦7૦૧ 57884 


* બઘાંકત્કદ - 370 


4.1૬. :રઇ115 


#4₹૬/ઝ ૦1૮૬ 
45, ૦૦૦કાતછામ્ત ૮10૦૦૮4૮, ૦પાપ્કધંધુગ્ઘા, 


1«પાતતંઞઝપ્યતકતાં, ।વ.ધ્ત), બૉઘાંક#કદ - 370 140. 
ગલતાંડા0પણામ્યાં રપઘતઝા૩ાં - 11૦. * 91 99254 9૦૩૦4૭૪ 
ઉ0પાત્કાંછામ્યાં રઘવંઝા૩ાં - 11૦. * 91 ૦૦784 49205 


પત્રવ્યવહાર : ૫૦૧- ૫૦૪, પાંચમો માળ,નરોડા બિઝનેસ હબ કોમ્પલેક્ષ, નરોડા-દહેગામ રોડ,એસ.પી.રિંગ રોડ પાસે,તરોડા-અમદાવદ. ૩૮૨૩૩૦. મો. ૭૮૦૧૮૭૭૭૭૪ 


